HUDUBAR JUMA'A 


GABATARWAR BABBAN ia 


MALAMI DAKTA 


ABDULMUHSIN DAN 
MUHAMMAD ALKASIM 


LIMAMI KUMA MAI HUDUBA 
A MASALLACIN ANNABI MAI DARAJA 


za TAKEN 
i HUDUBAR 


Yakini Da Samuwar Allah 


@ a-alqasim.com @Q90%@Q FawaidAIQasim 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 1 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode 
maSa, kuma muna neman taimakonSa, kuma muna 
neman gafararSa, kuma muna neman tsarin Allah daga 
sharrukan kawunanmu, da kuma munanan laifukanmu, 
wanda Allah ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, 
wanda kuma ya batar to babu mai shiryar dashi, kuma 
ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
shi kadai bashi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa 
Annabi Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, 
yabo da Amincin Allah su tabbata a gareshi, da Iyalansa 
da kuma Sahabbansa, kuma yayi Aminci, Aminci mai 
yawa. 


Bayan Haka: 
To kuji tsoron Allah - bayin Allah- Hakikanin jin 
tsoro, kuma ku kiyaye shi a cikin boye da ganawa. 


Ya ku Musulmai: 

Sanin Allah matsayi ne mai girma, kuma mafi 
kololuwar matakan imani: shine tabbatar da yakini da 
Allah da manzonSa da AddininSa, hakan zai kasance ne 
da kafuwar ilimi a tushen zuciya har ya zamto shubuha 
bazata raunana shi ba, kuma fitina bazatayi tasiri kansa 
ba, kuma matsayin yakini ga imani kamar matsayin rai 
ne ga gangar jiki, Ibnu Mas'ud -Allah ya yarda dashi- 
yace: «Yakini shine imani dukkansa». 


W An gabitar da ita ranar Juma'a, sha daya ga watan zhul 
qa'adah, shekara ta dubu daya da dari hudù, da Arba'in da 
uku, bayan Hijira, a Masallacin Annabi. 


a-alqasim.com 


2 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


Kuma farkon yakini shine; yakini da Ubangiji, kamar 
yadda Manzanni suka fadawa Al-ummunsu: 


ð 


é 5 S yG 5, 1 89 


«Ashe akwai shakka a cikin sha'anin Allah mai Kaga 
halittar sammai da kasa..> [Ibrahim: 10]. 


watau: ku kuna sani, kuma kuna tabbatarwa cewa 
babu shakka da dai; kan samuwar Allah da kadaitakarSa. 


Kuma mafiya daukakar mutane a matsayi sune 
ma'abota yakini, kuma yayin da Allah ya nufi ya karawa 
maji dadinSa Ibrahim —aminci ya tabbata a gareshi- 
imani tare da karfin imanin nasa; ya nuna masa mulkin 
sammal da kasa, domin ya kai zuwa ga wancan matsayi 
madaukaki, Allah wanda sha'aninSa ya girmama yace: 


< z 


< NAA Z _ 2 AN O O 

N oK SS 223) G y 
- zi RE 2 wA 
E aal Ya 0 =O 


<kuma kamar wancan ne muke nuna wa Ibrahim 
mulkin sammai da Kasa, kuma domin ya kasance daga 
masu yakini» [Al-an'am:75], Ibnu khatheer -Allah ya 
jikansa- yace: <watau: muna bayyana masa fuskar dalili 
cikin ganinsa zuwa ga halittarsu kan kadaitakar Allah - 
mai izza da buwaya- a cikin mulkinsa da halittarsa, da 
kuma cewa babu abin butawa da gaskiya waninSa, kuma 
babu wani Ubangiji waninSa». 


Kuma ita bauta tare da yakini —koda tayi kadan- tana 
daga bawa zuwa matakai, Bakar dan Abdullahi Al- 


a-algasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 3 


muzani -Allah ya jikansa- yace: <Abubakar -Allah ya 
yarda dashi- bai rigaye su da yawan sallah ko azumi ba, 
sai dai da wani abu wanda ya tabbata —watau- ya kwanta 
ya tabbatu- a cikin zuciyarsa». 


Kuma Allah ya kebe ma'abota yakini daga cikin 
talikai da shiriya da tsira, Allah madaukaki yace: 
ç ái, Í o 62 aby 


x 


Ad * ó 83 A sahs Sy os 


Pe as 
AG 


_ 


Š Z E T u fs X 
£ — Mu 2 Si AE é Wa 


«kuma wadanda suke yin imani da abinda aka saukar 
zuwa gare ka, da kuma abinda aka saukar gabaninka, 
kuma gameda lahira suna yin yakini * wadannan suna 
kan shiriyar Ubangiijinsu, kuma wadannan sune masu 
cin nasara » [Al-bakara: 4-5], kuma sune masu 
amfanuwa da nazari cikin ãyoyi da hujjoji, Allah mai 
izza da buwaya yace: 


AN 


KIA 29 A 29 


«kuma a cikin kasa akwai ayoyi ga masu yakini» 
[Azh-zhariyat: 20], kuma wanda yakini yayi gogayya da 
zuciyarsa; to ibadodin zuci wadanda Allah yake sonsu 
sun cika masa a bisa fuska mafi kamala — na tsoro da 
tsammani da dogaro, da waninsu-, Ibnul Qayyim -Allah 
ya jikansa- yace: «Imani shine zuciyar musulunci da 
kuma hakikaninsa, yakini kuma shine zuciyar imani da 
kuma hakikaninsas. 


Kuma Allah ya halicci mutane bisa dabi'ar saninSa da 
tabbatar da samuwarSa, kuma UbangijintakarSa tana 


a-algasim.com 


4 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


lazimta AllantakarSa, kuma kowanne abin halitta yana 
jin wata bukata cikin ransa zuwa ga kadaita Shi da 
tabbatar da samuwarSa, da bauta gareShi, Allah mai 
tsarki yace: 


€ — ZW < Fe a = “> af 
ki 262 A Aa 


TEEF EENT 


= C 


<Saboda haka ka tsayar da fuskarka ga addini kana 
mai karkata zuwa ga gaskiya, halittar Allah da Ya halitta 
mutane a kanta Babu musanyawa ga halittar Allah 
wannan shi ne addini madaidaici» [Ar-rum: 30]. 


Kuma Allah ya kwadaitar kan nazari cikin ayoyinsa 
masu nuni gareShi: 


AU o WK 12 Ep 


«Ka ce: Ku dübi abin da yake cikin sammai da Kasa» 
(Yunus: 101], kuma hanyoyin sanin Allah da kafa dalili 
kan samuwarSa, da cancantarSa ga bauta basu da iyaka, 
domin yana da aya cikin kowane abu, kuma dukkan abin 
da ke cikin duniya yana nuni a gareshi, Allah madaukaki 
yace: 


REI SS; ERE E L 


«Yana fayyacewa ayoyi, tsammanin ku zakuyi yakini 
da haduwa da Ubangijinku | Ar-ra'adi: 2]. 


Kuma yana daga mafi girman dalilai kan samuwarSa: 
Halittunsa, babu wani abu a cikin tarayyar duniya face 


a-algasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 5 


Allah shine mahaliccinsa; tunda ya tabbata cikin hankula 
da fidirori dukkansu cewa abin halitta baya halittar 
kansa, kuma baya samuwa ba tare da mai samarwa ba, 
kuma abin da akayi sababinsa yana rataye da sababinsa, 


23 EN < YA > > p £ 


46823 S S GA 


«Shin an halitta su ne ba daga komai ba, ko kuwa sü 
ne màsu yin halitta * Shin sun halitta sammai da kasa ne, 
À'a kawai ba sa yin yakini ne» [Ad-duur: 35-36], kuma 
sauro tare da Kankantarsa, sammai kuma tareda girmansu 
suna nuni kan girmanSa ne, 


£ G G Z63533 To] ot 


«Lalle ne Allah ba Ya jin kunyar Ya buga wani misãli 
kowane iri ne, sauro da abin da yake sama da shi» [Al- 
bakara: 26]. 


Kuma halittunSa masu yawa yoyi ne masu 
kayatarwa da suke lazimta nuni kan samuwarSa, kuma 
suna nuni kan kamalar siffofinSa da AyyukanSa. 


Ya kagi halitta daga babu, kuma ya halitta abubuwa 
sanannu da siffofinsu, kuma ya daddauko su cikin 
matake-matakensu, kuma ya yi ta gudanar dasu cikin 
yanayinsu, 


£ 5225 YAKO! eie s o 25 5 SSE b 
«Kuma a cikin halittarku da abin da ke watsuwa na 


a-alqasim.com 


6 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


halittun bankasa, akwai ayoyi ga mutane masu yakini, 
[Al-jasiya: 4], kuma ya sanya canjuwar siffofinsu abin 
gani ne da idanu, 


<Lalle ne a cikin halittar sammai da kasa, da sabawar 
dare da yini lallai akwai ayoyi ga ma'abota hankula» 
[Ali-imran: 190]. 


Ya halitta wata irin Kasa shimfidaddiya shiryayya 
domin takawa da tafiya cikinta, wanda aka tabbatar da ita 
da duwatsu kafaffu, saboda kar ta girgiza da wadanda 
suke kanta, kuma ya watsa da dangin kowace halitta mai 
tafiya cikinta, kuma ya saukar da ruwa daga sama sai ya 
tsirar cikinta daga kowane dangi mai daraja -na kwayar 
tsiro, da inabi, da zaitun, da rumman-, da lambuna da 
kayan mar-mari-, ana shayar dasu da ruwa guda, kuma 
kalarsu da dandanonsu yasha banbanta. 


Kuma dabbobin ni'ima nau'ika ne masu ban mamaki, 
kuma danguna ne masu bakon abu, suna kosar da 
maciyinsu, kuma suna daukar mahayinsu, kuma suna 
wadatar da mamallakinsu, 


KUI Ge YER A E 42; ci 269 


«Allah ne Wanda Ya sanya muku dabbõbin ni'ima, 
dõmin ku hau daga gare su, kuma daga gare su kuke ci» 
[Gafir: 79], kuma suna kayatar da mai ganinsu, 


a-alqasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 7 


G < 
465 S DA G= E Go iy 

¿Kuma kuna da wani ado a cikinsu, a lokacin da kuke 
komowa dasu daga kiwo da maraice, da kuma lókacin da 
kuke sakesu don kiwo da safe> [An-nahli: 6], kuma suna 
daukar nauyayan abubuwa, kuma suna dako tsakanin 
garuruwa, fatukansu tufafi ne, kuma gashin su abin jin 
dumi ne, kuma gezarsu Kawa ce, 


£ 55 o LA SZ SÚ OS AW SZ s 


«wannan halittar Allah ne, to ku nuna mini mai 
wadanda suke baicinSa suka halitta> | Lugman: 11]. 


Kuma tekuna cikin su akwai abubuwa mamaki; cike 
suke da arzuka, da taskoki, da lu'u lu'u, da jauhari, kuma 
a bisansu ne Jiragen ruwa suke gudana cike da nau'ikan 
kayan bukatu; kumfar ruwa na bugarsu ta kowanne 
bangare, amma su suna tsaye kamar kafaffun duwatsu, 
mai dubi zuwa gare su zai kadaita Allah: 


WI S 12) a 2 S 53 
go ui 


«Kuma kuna ganin jirage suna yankan ruwa a cikinsa, 
kuma dõmin ku yi nëman fatauci daga falalarSa, Kuma 
tsamani ku zakuna godewa » [An-nahl: 14]. 


Da kuma sama wacce aka daukaka ta, aka Kawata ta 
da kananun taurari da manya, Allah ya sanya su alamu ne 
ga mafuskantu da lokuta, suna shiryar da rudaddu a cikin 


a-alqasim.com 


8 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


duhun kan tudu da teku; da kuma rana mai girma; halittu 
suna amfana da zafinta, da kuma wata mai haskawa; 
yana haska dare yana faranta ran mai gani, kuma yana 
shiryar da wanda ya rude. 


Kuma a karan kan mutum akwai mafi girman dalili 
kan mahaliccinsa, ya halicce shi bayan rashi, daga ruwa 
mai rauni wanda bashida Kima, sai ya mayar dashi nama 
da Kashi, sannan ya tsara shi kan wata halitta ta daban, 
yana ji, yana gani, kuma yana furuci yana shiru, yana 
karba yana bayarwa, yana tafiya kuma yana zuwa, ya 
ilmantar dashi bayan jahilci, kuma ya wadata shi bayan 
shiriya, kuma ya Kawata shi da hankali, kuma ya shiryar 
dashi zuwa ga ababem amfaninsa, kuma ya kyautata 
halittarsa, kuma ya daga sha'aninsa, kuma ya hore masa 
kowane abu dake gefansa; 


«Da sannu zamu nuna musu ayoyinmu a cikin 
sasanni, da kuma a cikin kawunansu, har sai ya bayyana 
gare su cewa shine gaskiya » [Fussilat: 53]. 


Kuma tare da halittawarSa ga halitta, hakika ya 
kyautata aikinsa, kuma ya tsara shi, kuma ya kawata shi, 
kuma ya kula da maslahar bayi cikin abin da ya halitta, 
kuma kulawarSa da halittunSa a fili take wajen dacewar 
bangarorinta, da kuma kammala junan nau'ikanta, 


a-alqasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 9 


REE 38k 2 É 52 ia 


«shine wanda ya baiwa dukkan kome halittarsa, sa'an 
nan ya shiryar» | Daha: 50]. 


Kuma yana daga shaidun samuwarSa: tsaruwar 
duniya wanda ya kirkire ta, da kuma gudanarta a bisa 
wata hanya da bata sauyawa bata canzawa, babu wasa, 
babu rudu, kuma babu sakwarkwarcewa kuma babu 
barna, 


J y 

£ O> I KA 
<Rana ba ya kamata a gare ta ta riski wata, haka 

Kuma dare ba ya kamata a gare shi ya zama mai tsëre wa 


yini, kuma dukansu a cikin sarari guda suke yin iyo» 
(Yasin: 40]. 


Babu wani tsari a cikin duniya wanda yafi zurfi sama 
da wanda ya aza ga halittarSa kuma ya nufa ga bayinSa; 
ya halicci abubuwa masu kishiyantar juna domin ya 
kammala amfanuwa, kuma ya hada abubuwa masu 
kalubalantar juna domin hikima ta bayyana, dare da yini, 
da zafi da sanyi, da duhu da haske, tare da haka kowane 
abu ya kasance ne bisa kaddarawa, kuma yana gudana ne 
a bisa ma'auni mai zurfi, babu goggocewa babu cin karo, 


£ 66 o EN aZ à ó Gb 
«bă za ka ga goggociya a cikin halittar Allah Mai 


a-algasim.com 


10 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


rahama ba» [Al-mulki: 3], kuma Allah ya raba arzuka, 
kuma ya bayar da kafofin sadarwar jiki, da kuma karfi, 
kuma ya bada kyautar hankula da ilmomi, kuma ya 
shiryar da kowane abu zuwa ga abin da dashi ne 
tsayuwar lamarinsa, da dai-daituwar rayuwarsa yake, 


$ 35% ¿25 = 6 ŠZ iD 


«wanda ya halitta sai ya dai-daita, kuma wanda ya 
kaddara sai ya shiryar > [A'alaa: 2-3], kuma tsuntsaye a 
kowace rana suna sammako da safe ciki danfare suna 
mai jin yunwa, kuma suna dawowa da yamma ciki cike 
sun Koshi, kuma babban kifi cikin tsakiyar teku baya 
bacewa daga abincinsa, haka kuma kudan zuma suna ci 
daga dukkan yayan itatuwa, kuma suna yin daki a saman 
manyan duwatsu, haka nan tururuwai a cikin ramukansu, 
suna taskance mafi amfanin abinci, kuma arzikinsa yana 
kaiwa ga yan tayi a cikin cukkunan mahaifiyoyinsu, haka 
nan zuwa ga namun daji a can geffan dokar jeji. 


Kuma ayyukansa tsarki ya tabbata a gareshi, babu 
wani mai iko kansu wanda bashi ba, kuma waninsa baya 
tarayya dashi cikinsu; yana rayawa yana kashewa, kuma 
yana fitar da rayayye daga jikin matacce, haka kuma 
yana fitar da matacce daga jikin rayayye, kuma shine mai 
yaye safiya, kuma mai sanya dare lokacin natsuwa, Ya 
kalubalanci wadanda suka kafirce masa suyi jayayya 
daShi cikin halittarSa ko su saba maSa cikin aikinSa, 
domin Ya bayyanar da gazawarsu, kuma ya bayyana 
rauninsu, 


a-alqasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 11 


> Z T Z 

g odidi iii 

«Ya ku mutane An buga wani misali sai ku saurara 

zuwa gare shi, Lalle ne wadanda kuke kira baicin Allah 

ba za su halitta kuda ba ko da sun tãru gare shi, kuma 

idan kudan ya kwãce musu wani abu, ba za su kubutar da 

shi ba daga gare shi, Mai nema da wanda ake nèman gare 

shi sun raunana» [Al-hajji: 73], kuma Ya kalubalance su 

da su zo da kwatankwacin maganarSa ko da wani abu 
daga kwatakwacinSa; haka bai yuwu musu ba, 


2 
aa 


Ea ou WI K >=2 LVAT Za INI 
ea 2 35 2 Wa A ó Z= o 


«kuma idan kun kasance cikin kokwanto game da 
abin da muka saukar ga bawanmu, to ku kawo sura guda 
daga kwatankwacinsa, kuma ku kirawo shaidunku baicin 
Allah idan ku kun kasance masu gaskiya ne» [Al-bakKara: 
231. 

Kuma dukkan abin da ke cikin duniya — na mai motsi 
da marar motsi, da na bayyane da na boye, da babba da 
Karami- to shi dalili ne kan samuwar mahaliccinsa, da 
kuma cikar iliminSa da ikonSa, da zurfin aikinSa, da 


kwarewarSa, da gamewar hikimarSa, da yalwar 
rahamarSa. 


a-algasim.com 


12 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


Kuma alamun siffofin girmanSa da kyawunSa, suna 
kira ne da samuwarSa da kamalarSa cikin kowace 
kwayar zarra daga kwayoyin zarrar halittunSa, kuma 
rububiyyarSa tana kara bayyana ga halittunSa wajen 
bukatuwarsu zuwa gare shi, kuma dukkan wani 
samamme baicinSa to shine ya samar dashi, kuma 
dukkan wani fàrarre a duniya to shi ne ya fare shi. 


Kuma yana daga abin da yakini da Allah yake 
gadarwa: yin lura cikin shari'arSa wanda ya tsara ta 
matukar tsarawa, wanda ta kunshi mafi gaskiyar labarai, 
da kuma mafi Adalcin hukunce-hukunce. 


Kuma tarihin Annabawa yana Karawa cikin yakini da 
samuwar Allah, domin su sun hadu kan umurni da 
kyawawan halaye, da mafifitan ayyuka, kuma dukkan 
abun da suka zo dashi ya dace da hankula masu lafiya, da 
fidira madai-daiciya, kuma maslahohi da suka zo da 
samar dasu bayi suna gaza iya riskarsu, kuma a cikin 
duniya babu wani alkairi ko kyautatawa face suna daga 
tasirin abin da suka zo dashi daga wajen Ubangijinsu. 


Kuma kowane Annabi Allah ya karfafeshi da wata 
aya mai kayatarwa wanda wuyoyi suke sallamawa gare 
ta, domin ita hujja ce da take shiryarwa izuwa ga 
mahaliccinsu, kuma dalilai ne da suke lazimta 
gaskiyarsu, kuma neman yakini da tabbatar dashi 
sha'anin Annabawa ne, 


a-algasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 13 


«Ya yin da Ibrahim yace: Ya Ubangiji ka nuna mini 
yadda kake raya matacce, sai yace shin bakayi imani ba, 
yace: haka ne, sai dai kawai don zuciya ta, ta Kara samun 
nutsuwa» [Al-bakara: 260], Albagawi -Allah ya JiKansa- 
yace: «watau: domin zuciya ta ta natsu zuwa ga gani da 
shaidawa, ya nufi ya zama yana da ilimi na yakini ne, da 
hakikanin yakini, domin labari ba kamar gani da ido 
bane». 


Kuma Musa aminci ya tabbata a gare shi ya 
kalubalanci fir'auna yayinda ya musanta Ubangijintakar 
Allah kuma yayi da'awarta ga kansa, sai ya yanke 
hujjarsa, 


ANTI job 


G a2 ra 25 si ° OŠ 


«Fir'auna yace: me nene kuma Ubangijin talikai * 
Yace: shine Ubangijin sammai da kasa da abinda ke 
tsakaninsu idan kun kasance masu yin yakini» [Ash- 
shu'ara'i: 23-24]. 


Kuma mafi darajar manzanni kuma mafi gamewarsu a 
manzanci kuma mafi karfinsu a hujja: shine Annabinmu 
Muhammad -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi-, wanda ya leķa sirarsa ya san shama'ilunsa da 
siffofinsa zai yi yakini cewa shi Annabi ne da ake 
karfafarsa daga mahaliccinSa, kuma Alqur'anin da yazo 
dashi ya kunshi mafi girman hujjoji, kuma ayoyinsa sune 
mafiya girman sinadari daga sinadaran yakini, 


a-alqasim.com 


14 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


ka AA 125 65 ES e a Wp 

« Wannan abubuwan kula ne daga Ubangijinku da 
shiriya da rahama ga mutane wadanda suke yin imani > 
[Al-a'araf: 203], Ibnul Qayyim -Allah ya jikansa- yana 
cewa: <da zamu nufi game fahimtar abin da ke cikin 
ayoyin Allah sanannu na ababen mamaki, da fuskokin 
dalilai da suke shaida ga Allah da cewa Allah shine 
wanda babu abin bautawa da gaskiya face shi, babu wani 
abu da yake makamancinSa, kuma shine wanda babu 
wani daya fishi girma, kuma babu wanda ya fishi 
kamala, kuma babu wanda ya fi kautatawa da kuma 
tausasawa, da mun gaza mu dana farko dana karshe ga 
sanin mafi Karanci daya bisa goman hakan». 


Kuma bawa abin bijirtarwa ne ga fitin-tinu, kuma 
shaidan yana kai komo domin iza icen shakku a cikin 
zukata, da girgiza yakini cikinta, Azzahabi -Allah ya 
jikansa- yace: «kuma jagororin salaf: suna kan wannan 
tsoratarwar; suna ganin cewa zukata masu rauni ne kuma 
shubuhohi masu fuzga ne». 


Kuma Allah ya sanya farin ciki da murna cikin yaki ni 
da yarda, kuma ya sanya damuwa da bakin ciki cikin 
shakku da da bacin rai. 


Kuma wanda yayi shakka cikin samuwar UbangijinSa 
wanda ya halicce shi ko kuma yakangarewa abinda ke 
cikin fidirarsa na yakini da UbangijintakarSa; kirjinsa zai 
kasance mai Kunci mai damuwa, kamar yana mai Kokarin 
hawa sama, kuma wanda ya musanta Ubangijintakar 
Allah gare shi, to hakika yana musanta abinda ransa yayi 


a-alqasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 15 


yakini ne dashi, Allah madaukaki yace: 


«Kuma sun musanta ta, amma kuma zukatansu sunyi 
yakini da ita, kawai sai don zalumci da neman daukaka» 
[An-anli: 14], kuma bawa abin tamabaya ne game da 
addininsa, kuma yana wajaba gareshi ya tsare shi da 
kawar da kai daga masu kutsawa cikinsa, Allah wanda 
sha'aninSa ya girmama yace: 


z AA 5,11 S35 a Gp 


> l w . | 2 27 Z 
$a 2° Sse G es (S> 


= 


«Kuma idan ka kalli wadanda suke kutsawa cikin 
ayoyinmu, to ka kawar da kai daga garesu har sai sun 
kutsa cikin wani zancen daban dinsa > [Al-an'am: 68]. 


Kuma yana daga hanyoyin tabbatuwa kan yakini da 
Allah: lazimtar yimasa biyayya, da yawaita bauta masa, 
da zama da nagartattun bayi, da barin sabon Allah, da 
neman gafarar zunubai, da kuma neman ilimi ma 
amfani, da kuma lura cikin sunayen Allah da siffofinSa 
da lura da tasirinsu a cikin rai da kuma duniya, kuma 
matarin haka baki daya: yawaita karatun algur'ani mai 
girma, da aiki da abinda ke cikinsa, da dawwamuwa kan 
bukatuwa zuwa ga Allah madaukaki. 


Kuma wanda ya hadu da Allah yana mai yakini da 
kadaitakarsa ya shiga Aljanna, Annabi -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- yace ga Abu Hurairah -Allah 


a-algasim.com 


16 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


ya yarda dashi- <wanda duk ka hadu dashi a bayan 
wannan shingen yana shaidawa babu abin bautawa 
da gaskiya sai Allah zuciyarsa tana mai yaki da ita; to 
kayi masa albishir da Aljannah> [Muslim ne ya 
ruwaito shi]. 


Bayan Haka, ya ku Musulmai: 

To Ubangiji gaskiya ne wanda babu shakku kansa; 
sunanSa gaskiya, kuma gaskiya siffarSa ce, kuma 
samuwarSa itace mafi girma hakiku ta fuskar tabbata, 
Allah wanda sha'aninSa ya girmama yace: 


gibih o 6666 Es S 2 A L 35p 

<wancan saboda Allah shine gaskiya, kuma abinda 
suke bautawa baicinSa shine bata» [Alhajji: 62], kuma 
yin yakini da tushen imani sharadi ne daga sharrudan La 
Ilaha illallahu kuma babu imani tare da shakku da 
taraddudi. 


Kuma mutane sun sha banaban a wajen yakini; kuma 
bukatuwa zuwa ga karuwar yakini da tabbatuwarsa mai 
tsanani ce a kowane lokaci, kuma bukatuwa tana karuwa 
zuwa ga karuwar yaki ni yayin bibituwar shubuhohi. 


Kuma mumini mal yiwa kansa hisabi ne, yana 
bibitarsa yayin gangarowar shakkoki da kokwanto, to 
idan yaji raunin yakini sai ya firgita zuwa ga abin da zai 
karfafa shi, kuma yayi sauri zuwa ga abinda zai tabbatar 
dashi. 


Kuma ilimi da yakini mutum yana jinsu a cikin ransa 
kamar yadda yake jin sauran riskarsa da motsinsa, kuma 


a-algasim.com 


YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 17 


wanda aka azurta shi da yakini bazai bar addininsaba 
saboda fushi dashi, kuma zai yi ta hawa kan matakalar 
bauta har ya kai ga darajoji madaukaka. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


£ abii Š =Ñ t w 23, < 22 KOS S) 


«Lallai wannan hakika shine gaskiyar yakini * to kayi 
tasbihi da sunan Ubangijinka mai girma». 


Allah ya min Albarka tare da ku cikin Alqur'ani mai 
girma.. 


a-alqasim.com 


18 YAKINI DA SAMUWAR ALLAH 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah kan 
kyautatawarSa, kuma godiya ta tabbata a gareShi kan 
datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina shaidawa 
babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai 
bashida abokin tarayya don girmamawa ga al'amarinSa, 
kuma ina shaidawa Muhammad bawanSa ne kuma 
manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata gareshi da iyalansa 
da sahabbansa, kuma kayi dadin aminci, aminci mai 
yawa. 


Ya ku Musulmai: 

Asalin imani baya tabbatuwa baya yabanya sai 
ma'abocinsa ya kiyaye shi da gyara, kuma bawa baya 
kaiwa ga hakikanin imani har sai kokwanto ya koru daga 
gare shi, kuma ya yanke shakku ga sakonnin manzanci, 
kuma yayi yakini da kamalar Ubangiji, kuma ya bauta 
masa shi kadai ban waninSa, kuma yayi yakini da 
tayarwa bayan mutuwa, kuma kan wannan ginshikan ne 
sakonnin manzanci suke kai-komo dukkansu. 


Sannan ku sani cewa lallai Allah ya umurceku da yin 
salati da sallama ga AnanbinSa... 


CE RG 


a-alqasim.com 


mi 2 WA YAI 
C 2022/06/10 ] 


ägLugall asli äazjia 


€) =-alqasim.com @ @ @ @ Q FawaidAlQasim 


